,^5 


V  <i*y^*fc 


.^v 


*.**■ 


J     I  ~    I 


.  -ztf  I' 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/gaubrophwydifalsOOjone 


a  A  N  E  s 


SAINT    Y    DYDDIAU    DIWEDDAF, 


o'v 


SEFYDLIAD   YN    Y    FLWYDDYN    1823, 


HVD    VR    AMSER    VR 


ALLTUDIWYD    TRI     CHAN    MIL    O    HONYNT 

OR    AMERICA    OHERWYDD    EU    CREFYDD, 


VN    I'   FLWVDDYN    1S4G. 


'Gwei.wch  yn  mysg  y  cenedloedd,  ac  edryehwch,  rhyfcddwch  yn  irathro&i 
cauya  gweithredaf  weithred  yn  eich  dyddiau,  ni  choeiiwch  er  ei  luytugu  i 
chwi." — Habacuc. 

'  I'anys  ni  wna  yr  Arglwydd  ddim  a'r  nas  dangoso  ei  gyfrinack  i'w  weision  t 
prophwydi." — Amos. 


MERTHYR-TYDVIL: 


•CYHOEDDWYD,  AC  AR  WER'TII.  CAN  CAPT.  JONES. 

A.C    AR    WERTH    IIEFYD    GAN    LYFRWERTHYTYR    EEEILU 
ARCBAFFTTTD   GAN  J.  JOXES,    BHYDTBOMTt 


CYNNWYSIAD. 


GWEIN1D0GA.ETH  Angylaidd  ynRhc- 

syraol '  •      3 

Gveinidogaeth  Bresennol  AngyVkrayn 

Ysgrythyrol        6 

Bodau  Angylaidd  a'u  Dylanwadau  . .  9 
Gweinyddiaeth  Bresennol  Angylion  . .  1 2 
Hanes  Boreuol  Joseph  Smith  ..  ..14 
Dadguddiad  y  Llafnau  Aur        ..     . .    16 

Desgrifiad  o'r  Llafnau 20 

Erlidigaeth  vn  nghylch  y  Llafnau    . .   22 
Hanes^Cyfieithiad  y  Llafnau      . .      . .    2)5 

]Jyfr  Mormon— Desgrifiad  o  hono    ..    25 
Cyn-breswylwyr  America     . .      . .     . .    26 

Preswylwyr  luddewig  yr  America    . .    27 
Ymddangoaiad  Crist  i'r  Indiaid  Am- 
cricanaidd  ar  ol  ei  Adgyfodiad — eu 
Rhvfeloedd,  ac  hanes  Mormon      ..    3! 
Tystiblaethau  am  Lyfr  Mormon       . .    33 
Tystiolaethau  ychwanegol  am  Eirwir- 

'edd  Llyfr  Mormon 34 

Tystiolae'thwyr  i'r  Llafnau  Aur. .     . .    31) 
Awdurdodiad  Joseph  Smith  i  fedydd- 
io,  pregethu,  &c,  ynghyd  a  dechrei 

ad  yr  Eglwys 37 

Sefydliad  y  Saint  yn  Kirtland  (Ohio)  .  39 
Ymfudiad  y  Saint  i  Missouri  . .  . .  40 
Dechreuad'eu  Herlidigaeth  yno. .  ..  41 
Tystiolaeth  Hyrum  Smith  am  yr  Er- 
lidigaeth yn  Svvydd  Jackson,  &c.  . .  4'2 
Pyoddcfiadau  y  Saint  yn  Far  West  . .  44 
Creulon  Garchariad  eu  Blaenoriaid  . .  45 
Y  Cadfridogion  Clark  a  Wilson  yn 
ymryson  pwy  a  gatlai  yr  anrhydedd 

o  saefchu  y  Carcharorion 46 

Arholiad  rhyfeddol   ;([''    14   diwrnod : 
carcha.ru  holl  dystion  y  Carcharor- 

ion  gaii  eu  Barnwr 47 

Gweinyddu  gwenwyn,  a  chnawd  dynol, 

i'r  carcharorion 48 

Creulonderau  annynol  y  grand  jury 


TOO 

at  y  carcharorion       49 

Golly'ngdod  y  Carcharorion,  a'udyfod- 

iad  i  Illinois      50 

Araeth  y  Cadfridog  Clark  vn  Far  West  5 1 
Lladdfa  Waedlyd   Huun's  Mill,  gan 

lvgaid  dystion 54 

Sefydliad  Dinus  Nauvoo      67 

Y  Cenadon  Cyntaf  i  Loegr,  a  Gwled- 
ydd  Tramoi  Kreiil 59 

Hanes  T.  Sharp,  a'i  pyhoeddiad,   a'i 

gelwyddau  ar  J.  Smith 59 

Adnabyddiaeth    yr  Awdivr   gyntaf   a  t  j 

ilornioniaeth 69 

Desgrifiad    Gweinidog   Wesleyaidd  o 

Ddmas  Nauvoo,  J.  Smith,  &c.  ..  62 
Desgrifiad  Boneddwr  dibroffes  am  J. 

Smitli  a  Nauvoo        66 

Desgrifiad  Gohebvdd  diduedd  y  Pella- 

dium  am  yr  un  pethau 67 

Tystiolaeth  Boneddwr  a  aeth  drosodd 

o  Loegr  i  weled  Nauvoo,  y  Miasour- 

iaid  a'r  Mormoniaid 68 

Hanes  John  C.  Bennett       7' 

Merthyrdod  Joseph  a  Hyrum  Smith. .  73 
Golygfa  \n  Ngharchar  Carthage  He  eu 

saethwyd 8  :< 

Anerchiad  y  Llywydd  Ford  at  j  Cy- 

hoeddus       .-,      87 

Cymmeriad  Joseph  Smith 90 

Rhagdraethiad   J.    Smith  o'i  farwol- 

aeth      92 

Y  Terfysgwyr  vn  llosgi  dros  200  o  dai 

y  Saint. .      . '.      94 

Alltudiaeth  yr  holl  Saint  i'r  Anialwch  95 
Hanes  y  Gwersylloedd  cyntaf  ..  ..96 
Duw  yn  porthi  y  Saint  a  toflieir  pan  ar 

nevvynu        10* 

Y  Wasg  Amerlcanaidd  vn  troi  o  Maid 

y  Saint 10* 


R  II  A  G  L  I  T  H. 


Anwyl  Ddakllenydd, — 

Dyina  ni  yn  cymbell  arnoch  un  llyfr  neuydd  etto  at  vr  oil 
a  gyboeddwyd  ;  oml  ni  cbynnygiodd  neb  arall  erioed  i  chwi  lvfr 
mur  ncwvdd,  ac  mor  rhyfedd  ei  gynnwvsiad  a  hwn.  Yn  y  llvfr 
hwn  cewcfa  bai.es  difyrua  a  gwirioneddol  am  ddwyfo]  sefydliad  v 
gyfundraeth  b6no  a  elwir  "  Mornumiaeth,"  ueu,  yn  fwy  priodol. 
crefydd  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf. 

Digonol  yw'r  boll  gyboeddi,  y  prcgetbu,  a'r  dwevd  lydd  drwv 
ein  gvvlad  yn  erbvn  J  g\fundraith  lion,  er  profi  yr  ystyrir  hi  yn 
wrthddrych  tcihvng  o  sylw  cvboeddns,  yr  hvn  sydd  gydradd  ag 
addef  mai  goreu  pa  fwvaf  a  feddwn  o'i  bancs  ;  ac  nid  ammbeuir 
ycbwaitb  a'r  nad  yn  gyferbyniol  i'r  wybodaetb  bono  ein  galluoo-ir 
i  ffurfio  iiarn  gywir  am  dani ;  cams  gobcitlmvn  nad  oes  nu  dvn  \H 
\t  oes  oleu  bon  a  foddlona  i  gyuiincradwyo  nac  i  Wlthod  cyfun- 
dractb  a  broffesa  fod  yn  ddwyftd,  beb  roddi  iddi  aiboliad  teg  o  flaen 
bravvdlys  ddiduedd. 

Dic-hon  rhai  petban  yn  T  llyfr  hwn  hefyd  ymddangos  yn  fwy  an- 
bygoel  ar  yr  olwg  gyutaf  nag  y  profa  ymchwiliad  manylach  en 
bod.  Etto,  ddarllenydd  bynaw  s,  tystiw  n  yn  ddifrifol  mai  cyrlwyno 
banes  cywir  o'r  gwrtbddryeh  dan  sylw  yvv  ein  prif  amcan,  a  thyst- 
iwn  ei  fod  i'w  gael  yn  y  llyfr  bwn  hyd  y  cyrhaedda  yr  banes ;  ac 
nid  fel  y  llyfrau  a  ysgrifenwyd  yn  ein  herbyn,  wedi  eu  sylfaenu  ar 
yr  ystonau  a'r  cbwedlau  disail  a  draetbir  o  ben  i  ben,  ond  oddiar 
y  tystiolaetbau  cywiraf  a  allem  gael,  a  rbesymau,  ffeitbiau,  ys- 
grytbyrau,  a  gwirioneddau,  a  ystyriwn  yn  anwrthwynebol. 

Tystied  ein  bunanymwadiad  yn  gadael  ein  holl  fasnaeh,  yr  boa 
oedd  yn  ennillfawr  iawn,  a  dyfod  saith  mil  o  tilltiroedd  o  tfordd, 
ac  yna  yn  cydio  yn  gyntaf  un  yn  ein  hysgrifell,  ac  yn  anturio  ein 
poblogrwydd  a  ffafr  pavvb,  i  ddyrcbafu  y  gyfundraetb  ddwyfol  hon, 
yngbyd  a  cbymmeriad   ei  sylfaenwyr,  o?r  cyflwr  iselaf  o  wand- 

q  ^  %  HISTORIAN'S  OFFICE  L!BR  - 

The  Churoh  of  Jbsus  Christ  of  Lettar-day  Saint- 


RHAGLITH. 

•vvydJ,  gan  barhau  i'w  glanhau  a'u  golchi  oddiwrth  ystaeniadau  & 
fwrid  arnynt  gan  eu  gelynion,  fel  y  trinir  diamond,  lies  eu  cael  er- 
byn  hvn  \\\  (leg  ahardd  yu  ngolwgniiloedd  drwy'n  gwlad.  Nid  ein 
gallu  ni  a  ychwanega  tax  pelydr  at  yr  hyn  ydvw  y  grefydd  hon  eisoes, 
ond  tvstied  hyn  oil  mai  ohervvydd  ein  bod  yn  gvvybod  cynt  mai 
gwirionedd  yw  y  cymhellwn  hi  mor  daer  i  sylw  ein  cydgenedl  an- 
wvl.  Pa  ddyben  aragen  nalles  ereill  a  allasai  achosi  hyn  oil?  Nid 
elw  vw  ein  dyben,  onide  ni  buasem  yn  ei  chymhell  i  dylodion,  ac 
yn  rhad.  Nid  anrhydedd,  onide  yr  ydym  wedi  colli  y  Ifordd  i 
hyny  hefyd.  O  nage,  ddarllenydd  hynaws,  nid  amgen  ein  dyben 
na?  a  hysbyswn,  sef,  fel  y  mwynhao  ereill  y  lies  a'r  bendithion 
dwvfol  a  radroddwyd  i  ninnau,  ac  a  addevvir  i  bob  un  a  ufyddbafl 
i'r  gyfundraeth  ddwyfol  hon.  Paharo,  ynte,  nad  yw  ein  tystiol- 
aeth  yn  gywir  yn  eich  golwg  ?  Yr  hyn  a  welodd  y  llygaid  hyn,  yr 
hyn  a  glywodd  y  clustiau  hyn,  gan  lygaid-dystion,  ie,  yr  hyn  a 
ivyddom  am  einviredd  yr  hanes  canlynol,  a  gymhellir  i'ch  sylw  yn 
y  llyfr  hwn.  Cymmerwch  ef  yn  garedig  a  diduedd ;  darllenvvch  ef 
dnwddo  yn  bwyllog,  gan  weddio  am  Ysbryd  y  gwirionedd  i'ch  cy- 
northwyo  i'w  iawn  faruu ;  ac  os  na  chewch  foddionrwydd  o'i  wir- 
ionedd  cyn  codi  oddivvrtho,  evvch  ac  ufyddhewch  yn  gywir  i'r  drefa 
a  ddengys ;  ac  yna,  os  na  pbrawf  Duw  ei  einviredd  i  chwi  drwy 
Ifeithiau  digonol,  dywedwcli  mai  twyll  yw  Mormoniaeth,  a  chyd- 
iinwn  a  chwi  i'wehyhoeddi  felly.  Ac  o'r  ochr  arall  ynte,  y  mae  y 
dyn  a'i  gwrthoda  hi  a'i  phrofion  yn  ddibrawf  yn  gwneyd  cam  a'i 
enaid  ei  huu. 

Crefwn  am  gael  ein  hesgusodi  am  bob  gwallau  cyfansoddol  ne« 
rammadegol  a  ddichon  fod  ynddo ;  a  gweddiwn  ar  iddo  fod  yn 
offerynol  i  gyfarwyddo  pawb  a'i  darlleno  i'r  iawn  ffordd  tua  gwyn- 
fyd,  er  eu  lies  hwy,  ac  er  gogoniant  yr  Hwn  yn  unig  a  deilynga 
bob  mawl.     Amen. 


GAU-BROPHWYDI. 

"CaNYS  CYFYD  GAU-GRISTIAU,  A  GAO-BROPHWYDI,  AC  A  RODDANT 
ARWYDDION  M  AWRION  A  RHYFKDDODAU,  HVD  ONI  THWYLI.ANT, 
PE    BYDUAI    BOSIBL,    IE,    YR    ETHOLEDIGION," Mat.  XXIV,  24. 

Yr  achos  mwyaf  neillduol  a'n  cymhella  i  sylwi  ar  y  geiriau  hyn  yn 
awr  ydyvv,  oherwydd  fod,  nid  yn  unig  pregethwyr  o'r  pwlpudau,  ond 
hefyd  awduron  ac  aelodau  yr  amrywiol  b!eidiau  crefyddol  drwy'r 
wlad,  yn  cyhuddo  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  o  fod  yn  euog  o'r  cym- 
ineriad  hwn.  "Onid  yw  Crist  wedi  ein  rhybyddio,"  meddant,  "y 
deuai  gau-brophwydi  ?  a  dyma  hwy  eisoes  wedi  dyfod."  Pan  ofynir 
Iddynt  pa  fodd  y  gwyddant  mai  y  Saint  ydynt,  dywedant,  "  Wei, 
oherwydd  mai  hwy  yn  unig  o  holl  bobl  y  byd  sy'n  proffcsu  bod  ya 
brophwydi  yn  y  dyddiau  hyn."  Yn  ol  y  resyineg  hon,  rhaid  fod  pob 
uu  a  broffesa  fod  yn  brophwyd,  yn  yr  oes  hon,  o  atighenrhaid  yn  au- 
brophwyd.  Os  felly,  gwna  yr  un  resymeg  bob  un  o'r  prophwydi  a  fti 
erioed,  o'r  lleiaf  hyd  y  Prophwyd  mawr  ei  hun,  yn  au-brophwydi,  yn 
gvstal  a'r  Saint,  oherwydd  eu  bod  hwy  oil  yn  eu  dydd  wedi  proffesu 
yr  un  peth  !  Beth  yw  hyn  yn  well  na  deistiaeth,  neu  o  leiaf  y  fath 
ynfyta  o  tfolineb  a  thwyll-resymeg!  Cyssonach  o  lawer  a  fyddai  yr 
haeriad  hwn  o  enau  anffyddwyr  proffesedig,  nac  o  eneuau  y  rhai  sy'n 
proffesu  eu  bod  yn  credu  yn  y  cyn-brophwydi.  Nid  yw  y  Saint  yn 
au-brophwydi  oherwydd  fod  poblogrwydd  yr  oes  hon  yn  rhoddi  yr 
enw  hwnw  arnynt,  mwy  nag  yr  oedd  crefyddwyr,  Rabbis,  a  Phariseaid 
yr  oes  apostolaidd  yn  profi  ein  Blaenor  mawr  ai  brophwydi  yn  au- 
brophwydi,  wrth  waeddi  hyny  o'r  pwlpudau.  a  chyhoeddi  fel  o  newydd- 
iaduron  y  wlad,  mai  gau-brophwydi  oeddent.  Nid  ydym  yn  cofio  am 
un  gwir  brophwyd  a  fu  ar  ein  daear  ni,  a'r  nad  oedd  yr  un  teulu 
yu  gwaeddi  yn  unllef  nerth  eu  pen,  "  Gau-brophwyd,"  ar  ei  ol,  a 
thrwy  hyny  godi  y  fath  erlidigaeth  arno  nes  ei  ferthyiu.  efallai,  yn  hwyr 
neu  hwyrach ;  a  phan  dduwiolaf  y  prophwyd,  uwchaf  \  gwaeddent 
hwythau  "  gau-brophwyd"  arno,  nes  ar  ol  ei  farw,  credai  eu  plant  mai 
gwir  oedd  y  prophwyd  hwnw  a  laddodd  eu  tadau  am  un  yau. 

Mae  o  bwys  i  bawb  ddeall,  pa  un  ai  y  Saint,  ai  eu  cyhuddwyr,  ynte 
pwy,  yw  y  yau-brophivydi,  fel  eu  gwareder  rhagddynt.  Cymmeryd 
ein  harwain  gan  y  cyfryw  fyddai  colli  enaid;  condemnio  y  Saint  am  y 
cyfryw  heb  eu  profi  yn  au-brophwydi,  drwy  arholiad  teg  a  inanwl, 
fyddai  colli  enaid  y  ffordd  hono,  fel  y  gwnelai  y  cyn-oesoedd  a  wrtb- 
odent  genadwri  prophwydi  Duw,  am  au-brophwydi ;  canys  ni  anfon- 
odd  Duw  brophwyd  i'r  byd  erioed,  a'r  nad  oedd  iachawdwriaeth  yr 
oes  hono  yn  dibynu  ar  eu  hufydd-dod  i'w  genadwri.  Os  nyni  yw  y 
gau-brophwydi,  dymunem  wybod  hyny.  Yr  ydym  yn  barod  i  dreial 
teg  ar  y  pwnc  ;  ac  os  gellir  dwyn  cymmaint  ag  un  ysgrythyr  i'n  ppofi 
felly,r  da  fyddai  genym  addef  yn  onest,  gadael  y  gau  yn  y  fan,  a 
cheisio  y  gwir ;  canys  pa  reswm  fyddai  i  ddyn  lynu  with  dwyll  er 
colli  ei  enaid  ?     Pob  peth  a  rydd  dyn  am  ei  enaid :  felly  rhodcfwn 

PB1S    CBINIOG.] 


Tiinnau  ein  proffes,  credoau,  ffurfiau,  a  phob  peth,  i'e,  hyd  y  nod  ein 
bywydau,  os  bydd  raid,  er  cael  y  gwir;  a  dysgwyliwn  yn  rhesymol  i'n 
cyhuddwyr  neidio  i'r  pen  arall  o'r  glorian,  er  gweled  uwchben  pwy, 
mewn  difrif,  yr  ysgrifenir  y  "  Mene,  tekel,  uphursin."  Y  rheol  r.eu  y 
dafol  sy'n  deg  o  bob  tu.  ydyw  yr  even  balances  hyny  ag  y  pwysai  Mab 
l)uw  a  hwynt,  sef — "  Wrth  eu  ffrwythau  yr  adnabyddweh  hwynt." 
Darllener  Mat.  vii,  IS — 21.  "  Ymogelwch  rliag  gan  brophwydr." 
Gwelir  wrth  y  gwisgocdd  defaid  am  danynt  mai  proffesrwyr  a  fyddent, 
ac  nid  gwawdwyr.  Dyma  y  Saint  yn  neidio  i  un  pen  i'r  glorian,  ga» 
ddywedyd,  "  Gwae  cbwi  pan  ddywedo  y  byd  yn  dda  am  danoch, 
canys  felly  y  dywedent  hwy  am  y  gau-brophwydi  o'eh  blaen  chwi." 
Deuvvch,  chwithau,  holl  dduwinyddion  parchus.  holl  ddcctoriaid 
boneddigaidd,  a'r  holl  bregethwyr  sy'n  cael  eich  cyfarch  a  phlygiad 
gwegil  gan  bob  gwrryw,  ac  y  plyga  pob  benyw  Irn  wrth  eich  cwrdd  ar 
yr  heot ;  y  rhai  ydych  yn  rhodio  ar  hyd  imported  carpets  i'r  lleoedd 
uchaf  yn  eich  synagogau  gwychion,  eich  penelinoedd  ar  glystogau  • 
sidati,  satin,  velvet,  o  wahanol  liwiau.  Hawdd  yw  gwaeddi  "  gau- 
brophwydi,"  wedi  dringo  mor  uchel  a  hyna;  hawdd  gan  eich  hudolioa 
gredu  fod  y  du  yn  wyn,  a'r  gwir  yn  gau,  pan  y  del  o'r  fath  le  santaidd 
a  hyna.  Oud  beth  a  ddywed  Barnwr  yr  holl  ddaear,  yr  hwn  a  rodiai 
nr  hyd  ein  daear  ni,  heb  le  i  roi  ei  ben  i  lawr,  na  theitl  gwell  na 
"  gau-brophwyd"  o'r  eisteddleoedd  uchel  yna  ?  Pwy  sy'n  llenwi  y 
cymmeriad  yna,  tybied  ?  G\vyr  ein  cyhuddwyr  nad  y  Saint !  Etto, 
ebe  Crist,  "  Pe  buasech  chwi  o'r  byd,  yna  y  byd  a  garasai  ei  eiddo  ei 
hun:  ond  myfi  a'ch  cymmerais  chwi  allan  o'r  byd.  am  hyny  y  byd  a'ch 
casa  chwi,"  a  gallasai  ychwanegu,  "ac  a'ch  galwant  yn  gau-brophwydi." 
Mae  y  dafol  o'n  hochr  yma  etto.  Ydyw,  mae  y  ffrwythau  a  ddygir 
gan  ein  cyhuddwyr  yn  gyffredinol,  yn  profi  nad  y  Saint  yw  y  gau- 
brophwydi,  yn  ol  yr  hyn  a  ddywed  Crist,  "  Y  neb  a  fyddo  fyw  yn 
iiyfiawn  yn  Nghrist  Iesu  a  erlidir."  Dynion  drwg  sy'n  erlid,  a  rhai 
gwell  na  hwy  eu  hunain  a  erlidiant  bob  amser.  Nid  y  gwir  oedd  yn 
erlid  ac  yn  difenwi  y  gau-brophwydi  yn  amser  yr  apostolion;  ond,  o'r 
ochr  arall  yn  hollol  yr  oedd ;  ac  onid  yw  yr  un  achos  yn  dwyn  yr  ua 
effaith  yn  awr  ? 

Etto,  taflwn  un  arall  o  bomgranadau  y  gau-broj)hwydi  i'r  glorian, 
sef  eu  aweithredoedd,  "  Ac  a  roddant  arwyddion  mawrion  a  rhyfedd- 
odau,"  i'r  dyben  o  dwyllo.  Yr  unig  bwysau  a  roddant  i'n  herbyn  yn 
y  glorian  hon,  yw  haeru  nad  ydyw  y  Saint  yn  dangos  dim  arwyddion, 
imc  yn  g'wneyd  dim  rhyfeddodau.  Wei,  ynte,  pa  fodd  y  gallant  lenwi 
v  cymmeriad  o  gau-brophwydi,  yn  ol  geiriau  Crist?  canys  yr  oedd  y 
irau-brophwydi  i  ?'>ttew/A«r  y  naill  a'r  Hall,  Ye,  '•  a  roddant  arwyddion 
mawrion."  Addefa  ein  cyhuddwyr  ormod  yma  i  wasanaethu  eu  hochr 
]1Wy — maent  yma  yn  profi  nad  y  Saint  yw  y  gau-brophwydi ;  a  chan 
iildynt  addef  mor  deg,  chwiliwn  pwy  ydynt,  ynte.  "  O,  nid  ni," 
meddant,  "  oherwydd  nid  ydym  ni  yn  credu  mewn  '  arwyddion  a 
rhyfeddodau'  yn  yr  oes  hon."  Aroswch  dipyn,  eich  ffrwythau  a'ck 
profant,  a'ch  geiriau  a'ch  barna.  Onid  chwychwi  sy'n  ceieio  arwydd- 
ion gan  y  Saint,  ac  yn  becian  arr.ynt  wreyd  gwyrth  o  hyd.  gan  addaw 
V  credwdi  mai  gwir  brophwydi  ydynt  os  gwnant  un  wyrth  fach  i 
"chwi  ?     Ac  oni  welwch  mai  y  </an,  ac  nid  y  gtiri? ,  a  roddai  arwyddion  ! 


Os  nad  ydych  yn  profi  rich  hunain  yn  aubrophwydi,  amlwg  eich  bod 
yn  rhoddi  y  gert  o  flaen  y  ceffyl,  Ye,  o  chwith  yn  hollol!  Beth! 
"  farnwyr  yr  oes,''  "  bugeiliaid  praidd  yr  Iesu,"  wedi  sicrb.au  niai  <:an- 
brophwydi  yw  y  Saint,  a  rhyhyddio  eu  defaid  i  beidio  a'n  gwrandaw ; 
ac  wedi'r  cwbl,  yn  dweyd  y  credant  yn  hollol  groes  i'r  hyn  a  wvddant 
yn  sicr,  os  c.tnt  ond  un  wyrth  fach  !  ac  yna  y  pcrswadiant  eu  praidd 
i  adael  eu  corlanau  hwy,  a  mvned  at  y  "  bleiddinid."  Dyma  wyrth 
a'u  lieiddo  eu  hunain  o'r  diwedd!  Dyma  i'w  praidd  "arwyddion"  o'r 
dall  yn  tywys  y  dall  i  gorlan  y  "  bleickliaid,"  Ye,  dyma  ni  wedi  dyfod 
e  hyd  i'r  "  gau-brcphwydi  sy'n  gwneuthur  rhyfeddodau  er  twjllo"  eu 
praidd,  druairi  !  !  Pwyser  yn  fanwl ;  dacw  an  yn  y  naill  ben  i'r  glor- 
ian,  a.  gu-ir  brophwyd  yn  y  pen  arall.  Pa  un  o'r  ddau  sydd  yn  gofvn 
am  wyrth  I  Nid  y  gwir  gun  y  gau  erioed,  er  profi  y  gau  yn  wtr  j  ond 
v  gan  gan  y  gwir,  bob  ameer !  Pwy  yw'r  trymaf  yn  y  glorian  hon 
etto  .'  "  \Vrth  eu  ffrwythau"  fyth  !  Ond,  aieddant,  "y  mae  eich 
profFes  o'ch  gallu  gwyrthiol  chwi  yn  efelyehu  y  'gau-brophwydi'  yn 
f'wy  na  nyni  sydd  yn  gwadu  y  t'ath  allu  yn  hollol."  I'r  glorian  a  hyn 
etto.  Nid  yw  y  Saint  erioed  wedi  proffesu  "galhi  gwyrthiol"  o  hon- 
ynt  eu  hunain,  ond  yn  uniir  eu  bod  yn  weision  i'r  Duw  hwnw  a  addef- 
wch  chwi  yn  anglsyfncuicWol,  Ye.  yr  hwn  yr  addefwch  ei  fod  wedi 
gwneyd  gwyrthiau  yn  y  cynoesoedd,  ac  os  anghyfucwidiol,  a'u  gwna 
etto,  ond  cael  yr  un  fath  otferynau,  drwy  yr  arferiad  a'r  unrhyw  t'odd- 
ion  yn  ol  ei  addewid.  Onid  dyma  brofes  pob  gwir  brophwyd  ?  Yma 
etto  mae  eich  proffea  chwi  yn  wahanol  i'r  gwir,  a  ninnau  yr  un  fath  a 
hwy.  A  ddichon  yr  un  brrtffeH  brofi  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  yn  an, 
ag  a  addefir  yn  brofion  cedyrn  o  wirioue-dd  Saint  y  dyddiau  gynt  ? 
Enghraifft  o  logic  "gau-brophwydi"  yw  hyn.  Nid  dyben  gweision 
Duw  yn  rhoddi  arwyddion,  na  dyben  Duw  ychwaith,  oedd  er  profi  eu 
bod  yn  wir  brophwyd),  oherwydd  ni  buasai  felly  ond  un  fforcld  i  broti 
y  gau  a'r  gwir  hefyd.  Dyben  y  gau  yn  rhoddi  arwyddion  fyddai  cr 
cael  gan  ddynion  gredu  niai  gwir  oeddynt;  ond  y  lfoidd  y  gwnai  y 
gwir  brophwydi  oedd,  traddodi  cenadwri  eu  Duw — "  pnegethu  Crist 
croeshoeliedig,"  &c,  gan  gyfeirio  at  reswm  eu  gwrandawwyr;  ac  wedi 
irldynt  gredu  ac  ufyddhau  y  genadwri,  derbynient  hwythau  yr  Ysbryd 
Gian,  yr  hwn  oeild  yn  nertliol  weithio  ynddynt  a  thrwyddynt,  i'w 
galluogi  i  wneuthur  rhyfeddodau  tnawrion,  ond  oil  •■  er  llesad  ae 
adeiladaeth  i'r  eglwys,"  ac  nid  er  argyhoeddi  y  byd.  Nid  yw  yr 
ychydig  eithriadau  a  wnaeth  Duw  i  hyn.  yn  rhoddi  hawl  i  neb  o'i 
weision  eithro  oddiwrth  y  rheol  ddwyfol,  sef — "  A'r  arwyddion  hyn  a 
ganlynant  y  credinwyr,"  a  gofyn  iddynt  ragfaenu,  fel  y  gwna  "  gau- 
brophwydi."  Nid  oes  bosibl  twyllo  yn  y  naill  fodd  ;  mae  y  Hall,  sef 
yr  arwyddion  gau,  yn  bwrpasol  i  dwyllo. 

Pe  dywedasai  Crist,  Ymogelwch  rhag  prophwydi,  yna  bnasai  rhyw 
esgusawd  dros  ddedfryd  galed  ein  barnwyr  arnotn.  Ond  eu  gwaith 
hwy  yn  unig  yw  eyssylJtu  y  tair  llythyren  arall,  sef  gau,  wrth  y  Saint? 
gwnant  hyn  hefyd  fel  y  gwnai  pob  "  gau-brophwydi"  a'r  gwir,  sef  heb 
gynnyg  un  math  o  brawf  o  hono.  Ac  heriwn  hall  bobl  y  byd,  i  brol* 
fod  y  Saint  yn  teilyngu  y  cymmeriad  yna.  Onid  yw  gwaith  Crist  ya 
gosod  y  gtir  gau,  yn  profi  y  byddai  gwir  brophwydi  ?  ueii  ynte,  onid 
yw  ya  air  gormodol  o  enau  yr  hwn  a  ddywedodd,   "  Am  bob  gair 


iegur  a  ddywedo  dynion.  y  rhoddant  gyfrif  yn  y  fam."  Ystyriwn  fod 
hyna  yn  gasgliad  naturiol. 

Nid  y  ni  sydd  i  brofi  yr  ainser  y  cyfeiria  Crist  ato ;  ond  profa  ein 
cyhuddwyr  inai  yr  oes  hon  ydyw,  dnvy  haeru  mai  nyni  yw  y  "  gau- 
brophwydi"  oedd  i  ddyfod  !  ac  er  mwyn  cyfleusdra,  a'u  dala  yn  eu 
rhwyd  eu  hunain,  cymmerwn  eu  hamseryddiad  hwy  yn  ganiataol. 
Ac  felly  rhaid  iddynt  addef  cyflawniad  yr  adnodau  blaenorol  sydd 
mewn  cyssylltiad,  yn  enwedig  adn.  14,  "  A'r  efengyl  hon  am  y  deyrnas 
a  bregethir  drwy'r  holl  fvd  er  tystioi.aeth  i'r  holl  genedloedd,  ac 
tna  y  daw  y  diwedd."  Nid  rhnid  ond  chwilio  pa  fath  efengyl  oedd 
hono  y  cyfeiria  ati,  a'i  cbymliaru  a'r  holl  opiniynau  a'r  crcdoau  a 
bregetfeir  gan  holl  grefyddwyr  yr  oes  hon,  er  gweled  nad  atynt  hwy  y 
cyfeiriai  Crist  yma.  Efengyl  yn  cael  ei  chadarnhau  gan  ddoniau 
ysbrydol  yn  wyrthiol,  oedd  Crist  a'i  apostolion  yn  ei  phregethu,  yr 
hon  oedd  "  yn  allu  Duvv  er  iechydv.  riaeth,"  nid  mewn  gair  yn  unig, 
ot.d  mewn  nerth,  ac  mewn  sicrwydd  mawr  yn  yr  Ysbryd  Glan." 
"  Efengylau"  heb  ddoniau  ysbrydol.  na'u  heisieu,  yw  "efengylau" 
sectyddol  yr  oes  hon;  heb  dclim  sicrwydd,  ond  ammhevaeth  ac  ofnau 
hyd  wely  angreu  ;  ac  "  'i  sbryd  Glan"  yn  eu  tywys  wrth  eu  teimladau, 
nid  "  i  undeb  y  ffydd,"  or.d  i  rai  cannoedd  o  wahanol  ffyddiau  a 
chredaau !  Efengyl  yn  dysgu  ei  hufyddion  i  weddio  dros  y  rhai  wnel 
niwed  iddynt,  ac  a'u  herlidiant,  oedd  efengyl  Crist;  a'r  "hon"  y 
cyfeiria  efe  ati  a  gaiff  ei  phregethu  yn  y  dyddiau  y  dywed  ein  cyhudd- 
wyr y  deuai  y  gau  brophwydi,  sef  y  Saint,  ebe  hwy.  Ond,  "efengyl- 
au" yn  dysgu  cu  gwrandawwyr  i  erlid  pavvb  a'r  nad  ydynt  yn  perthyn 
i'w  plaid  hwy,  i  alw  y  Saint  yn  "  gau-brophwydi,"  a'u  dysgu  i  noeddio 
hynyr  arnynt  o'r  pwlpudau,  ac  ar  hyd  yr  heolydd,  yw  "  efengylau" 
duwinyddicn  yr  oes  lion.  "Byddwch  awyddus  i  brophwydo" — "deis- 
yfwch  ddoniau  ysbrytiol,  ond  yn  hytrach  fel  y  piophwydoch,"  oedd 
efengyl  Paul.  "  Gwaeddwch  gau-brophwydi  ar  bvvy  bynag  a  broflesa 
ysbryd  y  brophwydoliaeth,"  yw  efengylau  yr  oes  hon.  Hollol  groes 
i'w  gilydd,  oiucle  ?  Gwelir  ynte,  yn  ol  eu  hamseryddiad  hwy  a  geir- 
wiredd  Iesu  Grist,  fod  rbyw  hrophwyd  i  ddod  a  phregethu  "  yr 
efengyl  hon,"  sef  efengyl  a'i  harwyddion  gyda  hi,  fel  yr  "  hon'"  a 
bregethai  Crist  ei  hun.  Ac:  yn  ol  eu  haddefiad  hwy,  yn  awr  y  preg- 
ethid  hi,  ac  y  bydclai  '■'gau  brophwydi"  yn  gwaeddi  "  Gau-brophwydi" 
arci  phregethwyr  !  Diolcliwn  iddynt  am  yr  addefiad  hwn.  onci  rhyfedd- 
wn  yn  fawr  pa  fodd  y  gallant  gyflawni  prophwydoliaethau  sydd  mor 
eglur,  a  phrofi  eu  hunain  yn  "  au-brophwydi"  yn  ngwyneb  y  fath 
oleuni !  Nid  gwiw  iddynt  ymguddio  o'r  arholiad  yn  eu  pwlpudau,  a 
gwaeddi  "gau-brophwydi"  ar  y  gwir  mwyach:  y  mae  dynion  rhesymol 
yn  dechreu  deall  pa  fodd  i  htmalo  y  glorian  eu  hunain.  "  Dylai  y 
gau-brophwydi  sy'n  byw  mewn  tai  gwydr  beidio  dechreu  tafiu  ceryg 
at  ereill."  Gwelir  eu  bod  yn  rhy  brin  o  bwysau  yn  y  glorian  o  hyd. 
Y  maent  wedi  addef  fod  prophwydi  fel  y  Saint  i  ddyfod  yn  yr  oes  hon, 
nc  i  bregethu  "yr  e/'cuyyl  hon"  a  bregetha'r  Saint,  ac  y  caent  yr  un 
driniaeth  ac  a  gant  hwy  !  Ac  y  mac  ein  cyhuddwyr  heb  ddwyn  un 
prawf  etto  i'n  herbyn. 

Gan  fod  yn  ddyledus  i'r  eyhoedd  wybod  pwy  yw  y  gau-brophwydi,  a'u 
hadnabod,  rboddwn  holl  bregethwyr  yr  oes  sy'n  gwadu  bodoliaeth 


gwir  brophwydi,  na'r  anghen  am  danynt.  yn  y  glorian  etto.  a  ehrir 
gweled  beth  yweupwysau  hwynt!  Pwy,  a  pheth  a  broifesant  hwy  i 
fod  yn  mhlith  cedyrn  yr  oes  I  Atebwn,  i  ni  en  clywed  yn  croch- 
lefain  o'r  pwlpudau,  "  Gau-brophwydi  yw  y  Seintiau,  ond  nyni  ydy.ri 
weinidogion  efengyl  f^rist,  cenadon  dros  Dduw,  tystion  yr  Iesu,  &c." 
Pwyser  hyn  yn  fanwl,  a  gwelir  ei  fod  yn  contradiction  in  terms,  yn 
anmhosiblrwydd  i  fod  yn  wir !  Beth,  dynion  yn  haeru  ar  yr  un 
anadliad  eu  bod  yn  dystion  dros  Grist,  ac  yn  gwadu  ysbryd  y  bro- 
phwydoliaeth !  Dyred  di  a'th  glorian  yn  rnlaen,  loan,  er  pwyso  y 
dywediadau  rhyfedd  hyn!  Dad.  xix.  10,  "  Cams  tystiolaeth  yr  Iepu 
yclyvv  ysbryd  y  brophwydoliaeth."  Dyrcd  dithau  Paid.  "  Eithr  ni  nfl 
neb  ddywedyd  yr  Arglwydd  Iesu,  eithr  trwy  yr  Ysbryd  Glan."  Bc:th 
a  ddywed  Crist  ?  "Hyn  yw  y  bywyd  tragywyddol.  iddynt  dy  adnaborl 
di  yr  unig  wir  Dduw,  a'r  hwn  a  anfonaist  ti,  Iesu  Grist."  Dywed 
dithau  Pedr,  pa  fodd  y  dywedaist  ti  mai  Iesu  ''yw  y  Crist,  Mab  y 
Duw  byw  ?"  Ai  trwy  weled  ei  wyrthiau.  ei  aiwvddion,  a'i  ryfedd- 
odau  ?  Nage.  "  Nid  fig  a  gwaed  a  ddadguddiodd  hyn  i  ti,  ond 
fy  Nhad,  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd."  set'  drwy  ddadguddiad  union- 
gyrchol  drwy  yr  Ysbryd  Glan,  fel  y  dywed  Paul  ncbod,  na  allai  neb 
ddywedyd  hyny  un  ffordd  arall,  ond  drwy  yr  Ysbryd  Glnn,  yr  hwn, 
ebe  loan,  '  yw  tystiolaeth  yr  Iesu,'  yr  bon  yw  'ysbryd  y  brophwydol- 
iaeth.' Ac  felly  pe  gofynwn,  pa  fond  y  diclion  dynion  fod  yn  meddii  yr 
Ysbryd  Glan,  neu  yn  genadon  dros  Grist,  dan  wadu  ysbryd  y  broph- 
wydoliaeth ?  Fe'm  siomid  pe  ceid  dynion  o  ddoethineb  yn  eu  plifh 
hwy  oil  i  ateb  !  Ac  etto,  mor  afresymoi  i  ddynion  haeru  eu  bod  yn  gyf- 
ryw  nes  y  gallont  ateb !  A  plied  atebent  yn  iawn,  byddai  raid  iddynt 
ddod  yn  Fonnoniaid,  neu  Saint,  fel  ninnau,  ac  adief  efengyl  yn  dwyn 
dadguddiad.  ac  ysbryd  y  brophwydoliaeth,  neu  fod  heb  yr  un.  Ac  felly 
yn  y  naill  ben  i'r  glorian  yn  ogystal  a'r  Hall,  profent  eu  hunain  yn  uu- 
brophwydi. 

Onid  at  yr  amser  hyn,  a'r  crefyddau  hyn  y  cyfeiriai  Paul  ;  2  Tim.  iv, 
3.  "Canys  daw  yr  amser  pryd  na  ddyoddefant  athrawiaeth  iachus  [fel 
yr  efengvl  '  kon,'  ysbryd  y  brophwydoliaeth  a'r  doniau  ysbrydol]  ;  eithr 
yn  ol  eu  chwantau  eu  hunain  y  pentyrant  iddynt  eu  hunain  athrawbtt 
[nid  wedi  eu  hanfon  gan  Dduw  drwy  ddadguddiad,  &c,  megys  cynt], 
gan  fod  tu  clustiau  yn  merwino  ;"  adn.  4.  "  Ac  oddiwrth  y  gwirionedd 
[a  bregethai  Crist  a'i  apostolion]  y  troant  yinaith  eu  clustiau  [gan 
waeddi  gau-brophwydi,  &c],  ac  at  chwedlau  y  troant." 

Ni  wyddom  am  ddim  tebycaeb  i'r  "chwedlau  "  na'r  ystoriau,  y  de- 
ongliadau  priod,  a'r  dychymmygion  a  bregethant  o'r  pwlpudau,  dan 
yr  enw  "efengvl."  Ond  amlwg  yw  fod  Paid  yn  pwyso  y  dafol  hon  i'r 
llawr  o  blaid  y  Saint  etto,  ac  yn  codi  meddwl  ein  gwrthwynebwyr  i'w 
llygaid  eu  hunain,  nes  y  rhaid  eu  bod  yn  ddall  oni  welant  eu  hunain 
mewn  drych,  ac  edifarhau,  a  dyrhwelyd  i'r  iawn.  Fe  welodd  Pedr  y 
rhai  hyn  hefyd  drwy  ysbryd  y  brophwydoliaeth.  Gwel  eu  bancs  yn 
gywir  yn  2  Pedr  11,  1 — "Eithr  bu  hefyd  gau-brophwydi  yn  mhlith  y 
bobl  [gynt],  me^ys  ag  y  bydd  gau-athrawon  yn  eich  plith  chwithau 
[yn  yr  amser  dyfqdol] ;  y  rhai  yn  ddirgel  a  ddygant  i  mewn  heresiau 
dinvstriol  [megys  cyfnewid  rhai,  a  gwadu  ereill,  o  ordinhadau  eglwys 
Crist,  sefy"  doniau,  &c],  a  chan  wadu  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a'u  pryn- 


Yn  awr,  anwyl  frodyr  a  chwiorydd  yn  Nghrist,  wedi  chwilio  pa  amser  yr  oedd  ys- 
bryd y  brophwydoliaeth  drwy  Grist  a"i  weision  yn  cyfeirio  ato,  ynghvd  a  pha  nodau, 
arwyddion,  a  ffrwythau,  a  ddygai  y  gau-brophwydi  a'r  gau-athrawcn  ag  y  rhybydd- 
iant  ni  o'u  dyfodiad,  yr  ydym  yn  diolch  i  Dduw  Dad,  a'n  Harglwydd  Iesu  Grist,  nad 
yw  yr  ua  o'r  nodau  hyny,  mewn  un  modd,  yn  dynodi  "  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf." 
Ond  gallwn  ni,  yn  anad  pawb,  orfoleddu  yn  yr  arholiad  a  ddengj's  ein  bod  ni  yn  par- 
hau  yn  yr  atlirawiaeth  huno  a  draddodwyd  i  ni  gan  Dduw,  ein  bod  wedi  ufyddliau  e 
galon  i  ammouau  y  mabwysiad,  ac  wedi  derbyn  Vsbryd  y  mabwysiad,  trwy  yi  bwn  yr 
ydym  yn  llefuin,  Abba  Dad.  Ymdrechwn,  ynte,  erein  cael  yn  deilwng  ifyned  i  mewn 
i'w  orphwysfa  ef.  Gan  ein  bod  wedi  cael  y  fath  fraint  annhraethol  ag  ufyddhau  i'r 
efengyl  dragwyddol,  yr  hon  sy'n  dwyn  bvwyd  ac  anllygredigaeth  i  oleuni,  ac  yn  cael 
bod  yu  deilwng  i  dderbyn  doniau  yr  Vsbryd  Glan,  er  ein  perffeithio,  a'n  haddasu  i 
ogoniant  ein  Harglwydd,  pa  fath  ddynion  a  ddylem  ni  fod  mewn  santaidd  ymarwedd- 
iad  a  duwioldeb,  yn  dysgwyl  am,  ac  yn  brysio  at,  ddyfodiad  dydd  Duw,  yn  yr  hwn  y 
nefoedd  ^an  losgi  a  ymollyngant,  a'r  defnyddiau  gan  wir  wres  adoddant?  Eithr  nef- 
oedd  newydil,  a  daear  newydd,  yr  ydym  ni,  yn  ol  ei  addewid  ef,  yn  eu  dysgwyl,  yn  y 
ruai  y  niae  cynawnder  yn  cartrefu. 

Gwnawn  ein  goreu  ar  rodio  yn  addas  i'r  alwedigaeth  nefol  i'r  hon  y'n  galwyd. 
Byddwn  ddifrycheulyd  oddiwrth  y  byd,  rhag  troi  y  cloff  allan  o'r  ffordd  ;  a  gweddiwn 
d:o8  y  rhai  a  wnel  niwed  i  n  ,  ac  a'n  galwant  yn  au-brophicydi ,  gan  dosturlo  wrthynt 
tra  bo  bosibl,  a'u  hesgusodi  dan  y  fantell  o  anwybodaeth.  Pan  waeddant  "  gau- 
brophwydi  "  .arnoch,  os  gailwch  eu  cael  at  y  maen  prawf,  sef  y  Bibl,  a'u  pwyso  yn  y 
glorian  gywir,  sef  wrth  eu  'ffrwythau,  ymdrechwch  ddangos  iddynt  mewn  ysbryd  add- 
fwyn,  eu  bod  fel  Dafydd  gynt,  yn  rhoddi  y  ddedfryd  arnynt  eu  huuain  yn  eu  hanwy- 
bodaeth.  Gan  fod  yn  wyliadwrus  na  chydymffurfioch  a'r  rhai  sydd  yn  proffesu  rhitk 
duwioldeb,  ac  yu  gwadu  ei  grym  hi,  coiiwch  gynghor  Judas,  "  Y  bydd  yn  yr  amser.- 
t>edd  diweddaf  watwarwyr  yn  cerddcd  yn  ol  euchwantau  annuwiol  eu  hunain.  Y  rhai 
hyn  yw  y  rhai  sy'n  eu  didoli  eu  hunain  [nid  anrfyddwyr,  ond  didoli  eu  hunain  yn 
sectau  amrywiol]  yn  anianol,  hcb  fod  yr  Ysbryd  ganddynt."  Nid  fod  heb  ysbryd, 
ond  heb  yr  Ysbryd  Gldn  yn  ei  ddylanwadau  dwyfol,  a'i  ddoniau  ysbrydol ;  canys  nid 
arweinia  yr  Ysbryd  Glan  neb  i  ddidoli  oddiwrth  eglwys  Crist,  neu  oddiwrth  y  ft'ydd 
h6no  a  roddwyd  unwaith  i'r  saint;  canys  un  Ysbryd  Duw  sydd,  ac  y  mae  hwnw  yn  ty- 
wya  i  undcb  y  ffydd,  ac  nid  i  ddidoli  neu  ymranu.  Ymgedwch  oddiwrth  y  cvfrvw. 
Chwi  a  ellwch  brofi  yr  ysbrydion  ai  o  Dduw  y  maent.  Profwch  hwynt  wrth  Vsbryd 
Duw  ynte,  fel  na'ch  llithier  gan  ysbrydion  cyfeiliornus,  wedi  i  chwi  unwaith  ddianc 
oddiar  y  cyfryw.  "Eithr  chwychwi,  anwylyd,  gan  eich  adedadu  eich  hunain  yn  eich 
*anteiddiaf  ffydd,  a  gweddio  yn  yr  Ysbryd  Glan,  ymgedsvch  yn  nghariad  Duw,  ac  yn 
nsjhwhvm  tangnei'edd,  gan  ddal  eich  gafael  yn  y  gobaith  a  osodwyd  o'ch  blaen,  fel  y 
derbynioeh  y  goron  anninanedig  a  roddwyd  i  gadw  i  chwi  y  rhai  ydych  yn  cyd-ddy- 
eddef  a'n  Harglwydd  Iesu  Grist,  pan  ddel  efe  i'w  ogoneddu  yn  ei  saint,  oherwydd  i'« 
tystiolaeth  ni,  [yn  hytrach  na'r  gau-brophwydi,]  gael  ei  chredu  yn  eich  plith  chwi." 
A'r  Duw  tragwyddol,  eich  Tad  nefol,  a'ch  cadwo  yn  ddiogelrhagpob  bleiddiaid,  gau- 
athrawon,  gau-brophwydi,  a  rhag  pob  drwg,  hyd  oni  ddelo,  yw  ein  taer  weddi  <kos  ei 
hull  Saint.    Amen. 


MERTHYR-TYDFIL  :    CYIIOEDDWYD    AC    AR    WEETH    OAN"    D.    JONES. 


ARGRAFFWD    GAN    JOHN    JONES,    RHYDYBONT. 


n 


